WicipediA 


Belarwseg 


laith swyddogol Belarws yw Belarwseg (öeaapycRaa Moaa bieìarushaja 
mova), yn ogystal â Rwseg. Y tu allan i Felarws, fe'i siaredir yn bennaf yn 
Rwsia, yr Wcrain a Gwlad Pwyl a hefyd yn Aserbaiian , Canada, 
Casachstan , Cyrgystan, Estonia, Latfia, Lithwania , Moldofa, Tajicistan , 
Tyrcmenistan, UDA ac Wsbecistan ^^^. Ffurf Rwsaidd ^rw'r gair Belorwseg 
a geir yng Ngeiriadur yr Academi , ond gwell gan Felarws y ffurf 
Belarwseg ers iddi gael ei hannibyniaeth o'r Undeb Sofietaidd ym 1991. 

Cyfeiriadau 

1. Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show language.asp?co 

de^bel) 



ífaMOiŵíií jmìdtm 
ICO 

wrs Ü 


Beibl o'r 16g ym Melarwseg 



Eginyn erthygl sydd uchod am ìaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 


index.php ?title=Belarwseg&action=edit) . 


^^^^Eginyn erthygl sydd uchod am Felarws. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.o 
rg/w/index.php ?title=Belarwseg&action=edit) . 


Wedi dod 0 " https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Belarwseg&oldid=5383346 " 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 26 Maì 2018, am 15:23. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



































